Si Muhamriiad sa Bibliya 

Ikatlong Edisyon 8/1999 



Isinalin ng: 

Zulfi Foreigners' Guidance Office 

P.O. Box: 182 

Zulfi 11932 

Saudi Arabia 

Tel.: 06 4225657 

Fax: 00966 4224234 

270 Badawi, Jamal 

B 1 1 Si Muhammad sa Bibliya 

1 999 Jamal Badawi; Translated into Filipino by 

Zulfi Foreigners' Guidance Office, 1420/1999. 

43p.; 12cm* 17cm. 
ISBN 9960-9042-3-9 

1 . Prophet Muhammad's Life 2. Bible 

3. Prophets 4. A^uil ; 

I. Zulfi FGO, tr. II. Title: Si Muhammad sa Bibliya 

III. JuJifij^jjsn^x— 



c5i Muhammad (So bibliya. j 3 | 



Ang Pagsangguni sa Bibliya 

Makatuwiran ba para sa mga Muslim na sipiin ang Bibliya o 
sumipi mula rito? Tila mayroong dalawang karaniwan at labis-labis 
na maling palagay hinggil sa saloobin ng mga Muslim sa Bibliya: 

A. Na ibinabatay ng mga Muslim sa Bibliya ang kabuuan o ang 
bahagi ng kanilang pananampalataya; 

B. Na tinatanggihan ng mga Muslim ang Bibliya sa kabuuan at 
wala silang tinatanggap ni isang salita mula rito. 

Para sa mga Muslim, ang Qur'an ay ang panghuli nguiut /7/wc# 
lamang ang nag-iisang banal na aklat na ipinahayag ni Allah 1 sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo. Gayon pa 
man, ito lamang ang nag-iisang banal na aklat na nanatiling di- 
nabago Simula pa noong panahong ipinahayag ito hanggang sa 
panahon ngayon. Hindi lamang sa ang buong teksto ng Qur'an ay 
makakamtan, ito rin ay makakamtan nang buo at nasa wastong 
anyo gaya ng pagkabigkas ni Propeta Muhammad (SKP) 2 noong 
panahon ng pagpahayag nito, at nasa orihinal na wikang ginamit 
noong ito ay ipinahayag (sa wikang Arabe). Walang pagdaragdag, 
pagbabawas, o pagbabago na nakapasok sa Qur'an. Para sa mga 
Muslim, ang Qur'an ang tanging nananatiling kapani-paniwala at 
tunay na kapahayagang makakamtan ng sangkatauhan; kapani- 
paniwala dahil sa ang isang walang pagkiling na pag-aaral sa 
Qur'an ay malinaw na nagpapakita sa maka-Diyos na pinagmulan 

1 Aug salitang Allah sa wikang Arabe ay angpangalan ng Nag-iisa at Natatangmg 
Diyos, Lumikha, Pangmooci at Tagapag^ustosngSansinukob. Hindi gaya ngTagalog 
na Diyos, wala itong kasarian (pambabae o panlalake) o maramihan; karapatdapat at 
naaaycngpagbigay-diin sa Kadakilaan at Kaluwalhatian ng Lumikha, 

(SKP): Sumakanya nawa ang Kapayapaan at Pagpapalani Allah. Ipinapanalangin 
ito kay Propeta Muhammad at sa lahatng Propeta at Sugongnauna sakany a bilang 
isang tanda ng pagmamahal at paggalang sa kanila. (SlaKF). Sumakanila nawa. . . 



(5i Muhammad <5q bibliya 



nito; at tunay dahil sa mga kapani-paniwalang katibayan na ito ay 
nanatiling buo at ipinarating sa atin gaya ng kung papaanong 
ipinahayag ito, na hindi nahahaluan ng mga ideya at mgadoktrina 
buhat sa tao at pilosopiya. Kaya naman, hindi na nangangailangan 
ang mga Muslim ng iba pang mga kasulatan upangpagbatayan 
ngkanilang pananampalataya, sa kabuuan o sa bahagi. 

Sa kabilang dako, maling isipin na tinatanggihan ng mga 
Muslim ang Bibliya sa kabuuan at hindi tumatanggap ni isang 
talata nito. Mayroong dalawang dahilan para rito: 

A. Ang isa sa mga pangunahing saligan ng pananampalataya sa 
Islam ay ang paniniwala sa lahat ng Propeta at Sugo na isinugo 
bago dumating ang kahuli-hulihan sa kanila, si Propeta 
Muhammad (SKP). [Ang paniniwalang] ito ay humihilingdin 
na kailangang paniwalaan ang mga Banal na Kasulatan na 
ipinahayag sa mga propetang iyon, sa orihinal na mga anyo 
noong ipinahayag ang mga ito; 3 

B. Ayon sa Banal na Qur' an, ang lahat ng mga Propeta ay mga 
Muslim (ang sinumang matapat at mapagmahal na sumusuko 
sa kalooban ni Allah), ang kanilang mga itinuturo ay walang 
iba kundi ang sinaunang Islam (taos-pusong pagmamahal at 
tapat na pagsuko kay Allah) at ang kanilang tapatnamga 
tagasunod ay mga Muslim din. 4 Ang katotohanang ang 
paghahatid sa mga naunang kapahayagan, bago ang Qur' an, 
ay nagdanas ng mga kakulangan sa katumpakan at mga maling 
pagpapaliwanag, ay hindi makapagbibigay-katwiran sa isang 
lubusan at walang pasubaling pagtanggi sa gayong mga 
kasulatan. Tiyak na may ilang talata o bahagi ng Bibliya na ang 

3 Ang Qur'an 2:285. Tingnan din ang 2:136, 176; 3:3, 84; 5:84. 

4 Tingnan halimbawa ang Qur'an 3:67; 2:128,133; 3:52; 10:84; 17:31; 22:78; 
3:19,85. 



c5i '^Muhammad c5a bibliya 



pinakabuod ng mga ito, kung hindi man ang pananaiita, ay 
hindi kailangang tanggihan ng mga Muslim. 

Batayan sa Pagtanggap 

Ano ang batayan ng mga Muslim sa pagtanggap o pagtanggi 
sa mga bahagi o mga talata mula sa Bibliya? Ang Qur'an mismo 
ang nagbigay ng ganoong batayan(Qur'an 5:48): 
"At ibinaba Namin sa iyo ang Aklat taglay ang katotohanan, 
na nagpapatotoo sa nauna rito na aklat at nag-iingat doon." 
Binibigyang-diin ng talatang ito ang dalawang pangunahing 
paninindigan ng Qur'an: 

A, Ang Qur'an ay nagpapatotoo sa mga katuruan o mga talata ng 
naunang mga kasulatan, na nanatiling di-nabago. 5 

B. Ang Qur'an ay ang panghuli, kumpleto, kapani-paniwala, at 
tunay na kapahayagan. Ito ang pangwakas na tagapaghusga at 
ang nag-iisang batayan sa pagwawasto sa ano mang mga 
kakulangang sa katumpakan o mga maling pakahulugan na 
maaaring naganap sa pagpaparating ng naunang mga 
kasulatan. Nakatutulong ito sa pagtuklas sa mga pagdaragdag o 
mga pagbabago na ginawa ng tao sa mga naunang 
kapahayagan; ibinubunyag pati nito ang mga maaaring 
pagbabawas na maaaring naganap ilang siglo bago naipahayag 
ito (ang Qur'an). Sa katunayan, ang isa sa mga pangalan ng 
Qur'an ay al-Furqan (ang pamantayang nagbubukod ng tama 
sa mali, ng katotohanan sa kabulaanan). 

Alinsunod dito, samakatuwid ang isang Muslim ay walang 
dahilang tanggihan ang pinakadiwa ng ano mang talata ng Bibliya 

5 Sa Qur'an, si Propeta Muhammad (SKP) ay inatasang anyayahan ang mga Israelita: 
"...Sabihin mo: "Dalhin nga ninyo ang Torah at basahin ninyo ito kung kayo nga 
ay mga mapagtapat" w (Qur'an 3:93) Tingnan dm ang 5:68-69, 71 ; 48:29. 



c5/ Muhammad (5a bibliya 



kung ang ganoong talata ay pinatotohanan ng Qur'an 6 Halimbawa, 
mababasa natin sa Bagong Tipan ang isang pag-uulit ng isa sa 
sampung kautusan: 

"Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; 

Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa " (Marcos 

12:29) 

Ang isang Muslim na makababasa ng talatang ito sa Bibliya ay 
hindi makakikita ng maitututol sa pinakadiwa nito yayamang ang 
Qur'an ay nagpapatotoo rito: 
"Sabihin mo, "Siyang si Allah ay iisa." (Qur'an 1 12: 1) 

Gayon pa man, kung makababasa ang isang Muslim sa Bibliya 
(o sa ibang mga naunang kasulatan) ng mga paratang ng mga 
malaking kasalanang moral na ibinintang sa mga dakilang propeta 
o ng mga doktrinang lubusang itinatanggi ng Qur'an, tatanggapin 
lamang ng isang Muslim ang nasasaad sa Qur'an bilang orihinal 
at hindi nahaluang katotohanan, na ipinahayag ni Allah (Diyos). 

Gayundin naman, kung ang Bibliya (o iba pang mga naunang 
kasulatan) ay naglalaman ng maliwanag na mga hula tungkol sa 
pagdating ni Propeta Muhammad (SKP), at kung pinatotohanan 
din ng Qur'an ang pahayag na iyon, kung gayon ay walang ano 
mang kataka-taka o maitututol sa pagrukoy sa gayong mga hula. 

Ang Pagtukoy ng Qur'an sa mga Hula 

Mayroon bang kapani-pani walang batayan sa Qur'an upang 
sabihing ang Bibliya ay naglalaman ng mga hula hinggil sa 

6 Tmgnan halimbawa ang Qur'an 2:185; 25:1. Sapagpapatotoong Qur'an sa naunang 
mga kapahayagan, ito ang ating mababasa: "At ang Qur'an na ito ay hindi 
ma gaga wa ng iba pa kay .Allah, datapuwat pa gp a pa to too sa nauna rito at 
masusing pagpapaliwanag sa Kasulatan, na walang pag-aalinalangan sa 
nilalaman nito na mula sa Panginoon ng mga nilalang." (Qur'an 10:37) Tingnan 
dinangl2:lll; 2:89,101; 6:92; 46:12; 2:41,91,97; 35:31; 46:30. 



c5/ Muhammad <5a ^tb/iya 



pagdating ni Muhammad (SKP)? 

Ang orihinal na mga kapahayagang ibinigay sa mga Propeta 
noong unang panahon ay naglalaman ng isang buo at maliwanag 
na balangkas ng paglalarawan ng pagdating ni Propeta Muhammad 
(SKP). Kahit na sa kasalulukuyang (mga) anyo nito, ang Bibliya ay 
naglalaman pa rin ng maraming ganoong hula na gaya ng ipakikita 
sa susunod na mga kabanata. Gayon pa man, makabubuting 
magsimula sa pamamagitan ng pagpapatunay sa inilahad sa itaas. 

A. Sa paglalarawan sa tunay na mga mananampalataya, ang 
Our' an ay nagpahayag: 

"Ang mga sumusunod sa Sugo, ang Propeta na di-mamnong 
bumasa't sumulat, na matatagpuan nilang nakasulat sa 
nasa kanila sa Tawrah at Injfl ay uutusan niya sila sa 
paggawa ng minamabuti at sasawayin niya sila sa paggawa 
ng minamasama at ipahihintulot niya sa kanila ang mga 
nakabubuti at ipagbabawal niya sa kanila ang mga 
nakasasama at aalisin niya sa kanila ang mga pasanin nila 
at ang mga pataw na nakasuot sa kanila. Kaya ang mga 
naniwala sa kanya, nagpitagan sa kanya, tumulong sa 
kanya, at sumunod sa liwanag na ibinaba sa kanya — ang 
mga iyon ang mga matagumpay." (Qur'an 7:157) 
Ipinahihiwatig ng talatang ito na ang mga katangian, pati na ang 
mga katuruan ng Sugong iyon, ang Propetang di-marunong bumasa 
at sumulat, ay binanggit sa Tawrah (Torah) at Injil (Ebanghelyo). 

B. Nasasaad sa Qur'an na si Propeta Jesus (SKP) ay nagsabi: 

"At banggitin noong magsabi si Jesus na anak ni Maria: "O 
mga anak ni Israel, tunay na ako ang sugo ni Allah sa inyo 
na nagpapatotoo sa Torah na nauna sa akin at naghahatid 
ng nakalulugod na balita ng isang Sugo na darating kapag 
wala na ako, na ang kanyang pangalan ay Ahmad." Subalit 



c5/ ^ftluhammad Sa^ibkifQ 



CD 



noong dumating na siya sa kanila dala ang mga malinaw na 
patunay ay nagsabi sila: "Ito ay isang malinaw na 
panggagaway." " 7 (Qur'an 61:6) 

Ang kawili-wiling bahagi sa talatang ito ay na ipinakikita nito 
na sa orihinal na kapahayagang winika ni Propeta Jesus (SKP), 
pati na ang pangalan ng sugo na matagal nang hinihintayay 
nabanggit na Ahmad, na isa rin sa mga pangalan ni Propeta 
Muhammad (SKP). Ang usaping ito ay tatalakayin pa mamaya. 

Pangalan o mga Palatandaan? 

Sa pagtuon sa Bibliya, mayroong maaaring agad na magtanong: 
Nabasa ko na ang Bibliya nang maraming beses, ngunit hindi ko 
nakita kailanman ang pangalang Muhammad. Ano ngayon ang 
nagbibigay-katwiran sa pamagat na "Si Muhammad sa Bibliya?" 

Ang maraming Kristiyanong Teologo ay walang nakikitang 
hirap sa pagpapakita ng itinuturing nilang maliwanag na mga hula 
tungkol sa pagdating ni Jesus. Saan sa Matandang Tipan lumitaw 
ang pangalang Jesus? Wala kahit saan man! Ang pangunahing 
tanong ay lumitaw na ba ang balangkas (profile) ng propeta na 
darating o hindi pa, at sino ang tumutugma sa balangkas na iyon? 

Ang balangkas ni Propeta Muhammad (SKP) ay lubhang 
malinaw sa maraming Hudyo at Kristiyano sa kapanahunan niya 
kaya marami sa kanila ang nagsiyakap sa Islam at tinanggap siya 
bilang katuparan sa maraming hula ng Bibliya. Mula pa noon, 
mayroon nang maraming iba pang humantong sa ganoon ding 

7 Kasama sa karagdagangreperensiya mula sa Qur'an ay ang 2:89 (na ang mga Israelita 
ay umaantabay sa pagdating ng bagccg Propeta); 2 : 1 46-1 47 (Malinaw na nalalaman 
ng mga May Aklat ang katotohanan at angpagkakalarawan kay Propeta Muhammad 
(SKP) gaya ngpagkakilala nila sa kanilang mga anak); at 3 : 81 (Gumawa si Allah ng 
tip an sa mga Propeta na maniwala sa kanya at tutulungan "nila mismo o ng kanilang 
mga tagasunod" ang Sugong darating na mag>apatatoo sa naipahayag sa kanila.)- 



<5i Muhammad Sa bibliya 



konklusyon. Aug karagdagang mga katanungan hingil sa posibleng 
pagkabanggit [sa Bibliya] ng pangalan ni Muhammad (SKP) ay 
tatalakayin mamaya. 

Mga Hula sa Bibliya Hinggil kay 
Jesus (SKA) 

Ang nagdaang pagtatalakay baaynangangahuluganganglahat 
ng hula na pinaniniwalaang natupad kay Propeta Jesus ay kung 
talagang tutuusin ay natupad kay Propeta Muhammad (SKP) sa 
halip na sa kanya? 

Walang dahilang isaisantabi ang posibilidad na ang ilan sa mga 
hula sa Matandang Tipan ay totoong natupad kay Propeta Jesus. 
Hindi ito nagsisilbing isang suliranin para sa mga Muslim. Sa 
pagsangguni sa Qur'an lamang ay tinatanggap na ng mga Muslim 
si Jesus bilang isang tunay at pangunahing propeta ni Allah. 
Ganoon din ang inulit-ulit sa mga sinabi ni Propeta Muhammad 
(SKP). Gayon pa man, mayroon ilang hula sa Matandang Tipan 
na sa matagal nang panahon ay minali ang pagkaunawa nang sa 
gayon ay ipatungkol kay Jesus. Ang gayong mga hula kung 
tutuusin ay tumutukoy kay Propeta Muhammad (SKP). Ang isa sa 
gayong mga hula na tatalakayin mamaya ay ang nasa Deuteronomio 
18:18. Ang pagsusuri at ang pagpapanibagong pakahulugan sa 
ganoong mga hula ay hindi maaaring makapagdulot ng masamang 
saloobin sa kapita-pitagang katayuan ni Propeta Jesus (SKP) sa 
mga puso ng mga Muslim. Bagkus ito ay isang pagpapahayag ng 
katotohanan na ipahahayag din sana ni Jesus mismo kung siya ay 
kapiling sana natin ngayon. 



(5t Muhammad <5a bibliya 



Mga Pangun ahing Sangkap ng 
Balangkas ni Muhammad (SKP) 

Ano, kung gayon, ang mga sangkap ng "balangkas" (profile) 
ni Propeta Muhammad (SKP) na inilarawan sa Bibliya? 

Naglalaman ang balangkas na iyon ng anim na mahahalagang 
sangkap: 

• Ang angkan ng propeta, 

• Ang kanyang mga katangian, 

• Angpook na kanyang pinagmulan, 

• Ang kapahayagan na ibibigay sa kanya, 

• Ang mga pangyayaring magaganap sa kanyang kapanahunan, 

• Ang panahon noong siya ay dumating. 

Ang Angkan ng Propeta 

Si Propeta Abraham: Ang Ama ng Lahat 

Ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, at ang mga Muslim ay 
nag-aangkin ng isang (common) ama, si Propeta Abraham, ang ama 
ng Monoteismo (paniniwala sa kaisahan ng Diyos). Ano ang anyo 
ng banghay ng kanyang talaangkanan (family tree)? 

Ang isang payak na pagsulyap dito ay maaaring makatulong 
upang ipakita ang ilan sa mga pangunahing kasapi sa banghay ng 
talaangkanan ni Abraham. 8 

Si Abraham ay nag-asawa kay Sara. Muta sa pagsasama nila ay 
lumitaw sa mga supling nila ang sumusunod na mga propeta: sina 
Isaac, Jacob, Jose, Moises, David, Solomon at Jesus (SlaKP). Si 

8 Ayon sa Genesis 25:1, si Propeta Abraham (SKP) ay nag-asawa rin kay Keturah 
pagkamatay ni Sara. Ang bimbigyang-diin sa usapin ngayon, gaycnpaman, ay ang 
una niyang dalawang anak, na angpagpapala sa mga ito ay nabanggit sa Qur'an at sa 
Bibliya na tatalakayin mamaya. 



(5i Muhammad 6a ^ibliya j 11 I 



Abraham ay nag-asawa rin kay Hagar. Mula naman sa pagsasama 
nila ay lumitaw sa mga supling nila ang sumusunod na mga 
propeta: sina Ismael at Muhammad (SlaKP). Ayon saBibliya, 
unang nakasal si Abraham kay Sara na nagkataon namang isang 
baog at hindi siya nabigyan nito ng anak (Genesis. 16: 1). 

Ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa Aklat ng 
Genesis, gumawa na nang mahalagang pangako ang Diyos kay 
Abraham, kahit noon pa mang bago siya nagkaroon ng anak: 
"At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikawayaking 
pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan; at ikaw ay 
maging isang kapalaran; At pagpapalain ko ang mga magpapala 
sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo; at pagpapalain 
sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa " (Genesis 12:2-3) 
Sa isa pang kabanata sa Aklat ng Genesis (16), sinabi sa atin 
na ibinigay ni Sara ang isang alila (si Agar) kay Abraham upang 
maging asawa niya, sa pag-asang mabibigyan siya nito ng anak. 9 

Isinilang nga ni Agar ang unang anak ni Abraham, na ang 
pangalan nito na Ismael, na nangangahulugang "Dininig ng Diyos," 
ay ibinigay ng mga Anghel (Gen. 16: 1 1). Sa sumunod na labing- 
apat na taon, si Ismael lamang ang bugtong na anak ni Abraham. 

Matapos isilang si Ismael at bago isilang si Isaac, ang pangako 
ng Diyos na pagpapalain ang mga angkan sa lupa sa pamamagitan 
ng mga inapo ni Abraham ay inulit: 
"Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw 
ang magiging ama ng maraming bansa." (Genesis 17:4) 



Dapat map arising ang pag-asawa ng higit sa isa ay rinidi bibihira sa mga Israelita, 
kabilang na ang ilan sa mga Israelitang propeta. Kahit na"ang Kaibigan ng Diyos" na si 
Propeta Abraham (SKP), na pinagpala ng Diyos at sa pamamagitan niya ang mga 
angkan nglupa ay pinagpala (Genesis 12:2-3, 17:4), ay may maraming asawa at tiyak 
na dahil sa isang mabuting dahiian. 



Si Muhammad (5a bibliya \ 12 



May isa pang kalugod-lugod na sorpresang naghihintay kay 
Abraham. Sa kanyang katandaan, ang maybahay niyang si Sara ay 
magsisilang ng isa pa niyang anak, si Isaac (SKP) (Genesis 21:5). 

Sinasabi sa atin ng Bibliya na dahil sa paninibugho, hiniling 
ni Sara sa kanyang asawang si Abraham na ilayo si Ismael at ang 
ina nitong si Agar (Genesis 2 1 : 1 0), na sa dakong huli ay nanirahan 
sa ilang ng PARAN (Genesis 21:21). 

Ang pangako ng Diyos na pagpapalain ang mga inapo ni 
Abraham ay tunay ngang nagkatotoo. Mula sa ikalawang anak ni 
Abraham, si Isaac, nagmula ang mga Israelitangpropetanggaya 
nina Jacob, Jose, Moises, David, Solomon 10 at Jesus (SlaKP) na 
siyang pinakahuling propetang Israelita. 11 Ang katuparan ng 
pangako ng Diyos sa mga Israelitang inapo ni Abraham ay 
binanggit nang maliwanag at maraming ulit sa Bibliya. Papaano 
naman natupad ang pangakong iyon sa mga Ismaelitang sangay 
ng angkan ni Abraham? O natupad na kaya iyon kahit papaano? 
O matutupad pa lamang? 

Sa pagsisimula, hindi sumisira ang Diyos sa mga pangako Niya, 
ni Kanyang nalilimutan ang mga ito. Kawili-wiling mapapansin na 
habang ang Bibliya ay naglalaman ng maraming detalye tungkol 
sa Israelita na sangay, ang Ismaelita na sangay naman ay talagang 
hindi na pinansin. Maliban pa sa kakaunting pagbanggit dito at 
doon, 12 ang Bibliya ay talagang tahimik tungkol sa mga Ismaelita. 

Kung tatanggaping ang Diyos ay hindi sumisira sa Kanyang 

10 Avon sa pamniwala ng mga Muslim, sma David at Solomon (SlaKP) ay kapwa mga 
prop eta ni Allah at hindi lamang mga "hari." 

1 1 Nililinaw ng Qur ' an na si Jesus ay isa sa mga p angunahing prop eta ng Diyos. Para 
sa karagdagangpagtatalakay sa usaping ito, tingrian ang Jesus in the Qur' an (Si Jesus 
sa Qur 'an) m Jamal Badawi, Islamic Information Foundation. 

12 Halimbawa, si Ismael (SKP) ay mayroong labindalawang anak, kabilang na roon si 
Cedar (Kedar), Genesis 25: 1 3. Ang iba pang detalye ay tatalakayin mamaya. 



c5/ tylubammacl da^ibliya 



mga pangako (isang pangunahing kailangan sa pananampalataya 
ng sinumang naniniwala sa Diyos), samakatuwid mayroon na 
lamang dalawang posibilidad na maiiwan sa atin: 

A. Na ang gayong pangako ng pagpapala na sumaklaw sa mga 
Israelita ay natupad na; 

B. Na ito ay matutupad pa lamang, 

Bantog na katotohanan na mula sa mga inapo ni Ismael (SKP) 
lumitaw ang huling dakilang Propeta ng Monoteismo, si Propeta 
Muhammad (SKP), na ang kanyang mga tagasunod ay binubuo 
halos ng ikalimang bahagi ng kabuuang populasyon ng mundo sa 
lahat ng sulok ng daigdig. 

Pagkatapos biyayaan ang mga inapo ni Isaac, ang mga Israelita, 
ng espirituwal na pamumuno sa loob ng maraming siglo, at 
pagkatapos ng maraming pagkahulog sa kasalanan at pagsuway sa 
Diyos na nagawa nila, binigyan sila ng huling pagkakataon sa 
pamamagitan ng pagsusugo ng huling Israelitang propeta, si Jesus. 
Nang si Jesus ay tinanggihan din, ito na ngayon ang panahon sa 
piano ng Diyos na tuparin din ang pangako Niya sa Ismaelitang 
sangay, ang sangay na nanatiling di-kilala hanggang saitoay 
ginawang malaking b ansa 13 sa pamamagitan ng pagsusugo sa 
bantog na Propeta, si Muhammad (SKP) na isa sa mga inapo ni 
Propeta Abraham mula kay Ismael (SlaKP). Ang paglipat ng 
pagkapropeta at espirituwal na pamumuno sa Ismaelitang sangay 
ng mga inapo ni Abraham ay nagbigay ng kaganapan sa matagal 
nang pangako ng Diyos na pagpapalain ang mga angkan sa lupa 
sa pamamagitan ni Abraham, ang ama ng Monoteismo at Patriarka 
na iginagalang ng mga Hudyo, mga Kristiyano, at mga Muslim. 

Sa sinumang may pag-iisip na walang kinikilingan, ang mga 

katunayan lamang sa itaas ay makasasapat na upang ipakita ang 

_ 

Angpartikular na reperensiya hinggil sa paggawa kay Ismael na malaking bansa ay 
makikita sa Gen. 21:13,18. Ang mga mahalagang talatang ito ay tatalakayin mamaya. 



c3/ Muhammad (Sa bibliya 



ugnayan ng gayong mga dakilang Propeta na tulad nina Abraham, 
Isaac, Ismael, Moises, Jesus, at Muhammad (SlaKP). 

Kung ang gayong mga hula hinggil sa pagdating ni Propeta 
Muhammad (SKP) ay gayon kaliwanag, papaanong ang milyon- 
milyong mambabasa ng Bibliya ay hindi humantong sa gayong 
konklusyon? Kung isasaisang-tabi muna sa ngayon ang ibang mga 
dahilan, wari bagang ang pagkakasama ng mating haka-haka at 
maling pagkaunawa ay may bahagyang pananagutan sa ganitong 
kalagayan. Ating susuriin ang mga haka-hakang ito. 

Mga Pagtututol sa Pagsama kay 
Ismael sa Tip an ng Diyos kay Abraham 

Si Ismael at ang kanyang mga inapo ay hindi ba isinama sa 
Pangako at Tipan ng Diyos? Ang isang karaniwan ngunit maling 
sagot sa tanong na ito ay oo. May ilang katwirang ibinibigay: 
A. Si Ismael ay hindi isang lehitimong anak ni Abraham. 
Ayon sa mga komentarista ng The Interpreter 's Bible: 
"Si Ismael, gaya ni Isaac, ay supling ni Abraham; ngunit si Isaac 
ang anak ng pangwakas na pangako, na isinilang ni Sara na tunay 
na maybahay, samantalang si Ismael ay isinilang ng isang 
babaeng alipin. Bagamat siya ay galing sa lahi ni Abraham, gayon 
pa man, nararapat na siya ay ihiwalay sa lehitimong anak." 14 
Ang argumentong ito ay hindi makakatigan ng katwiran, 
moralidad, o kahit ng pagbatay pa sa kasalukuyang mga limbag ng 
Bibliya mismo. Ang diumano'y kalagayan ng pagkaalipin ni Agar 
ay hurnadlang ba sa kanya upang maging isang lehitimong 
maybahay ni Abraham? Bakit siya ay hindi isang tunay na 
maybahay? Kung siya ay hindi tunay na maybahay gaya ni Sara, 
anong uri ng maybahay siya? 

13 The Interpreter's Bible, Abingdom Press. N.Y. , 1952 Volume l,p. 605. 



c5/ 9tfubammad '6a Hibliya I 15 



Ang mga teksto ng Bibliya, sa kabila ng mga posibilidad ng 
mga pagdaragdag o pagbabago sa bandang huli, ay hindi 
gumagawa ng gayong pahayag. Sa Genesis 16:3, si Agar ay 
inilalarawan na isang asawa ni Abraham. 15 Kung si Hagar ay isang 
lehitimong asawa ni Abraham, walang anumang mga batayan para 
pag-alinlanganan ang pagiging/eto/mo ng anak niyang si Ismael. 
Sa katunayan ang Bibliya ay tumutukoy kay Ismael bilang anak ni 
Abraham, 16 na siyang panganay ni Abraham. 

Kahit pa man si Agar ay isang aliping babae, makaaapekto ba 
iyon sa mga karapatan at mga pribelihiyo ng kanyang anak na si 
Ismael? Ang kasagutan ay matatagpuan sa Bibliya mismo. Sa mga 
kaugaliang Hebreo, ang panganay na anak na lalaki ay may dobleng 
bahagi ng karangalan, pati na sa pagmamana, at ang karapatang 
iyon ay hindi mababago dahil sa katayuan ng kanyang ina. 

Sa Interpreter 's Bible ay mababasa natin ang sumusunod na 
komentaryo sa Deuteronomio 21:15-17: 
"Gayon pa man, ang batas hinggil sa panganay ay may matandang 
kapahintulutan, at hanggang ito ay tinatanggap, hinihingi ng 
katarungan na ang payak na pagtangi ay hindi papayagang 
magkait sa pinakamatandang anak na lalaki ng karapatan niya." 17 
Dapat malamang ang Diyos ay hindi umaayon sa mga saloobin 
ng tao na naniniwala sa superyoridad na panlipi o panlahi o sa 

15 "At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram, si Agar na taga Egjpto, na kaniyang alila, 
pagjtaraan ng sangrong taon na makatahan si Abram sa lupain ng Canaan, at ibinigay 
kay Abram na kaniyang asawa upang maging asawa niya." (Genesis 16:3, Ang 
pagbibigay-diin ay sa amin.) 

16 Tmgnanhalhnbawa ang Genesis 21:13. Sa ibang mga talata si Ismael ay tinawagna 
anak ni Abraham: "At nanganak si Agar ng isang lalake kay Abram at ang itinawag ni 
Abram, na pangalan sa kaniyang anak na i pi nanganak ni Agar, ay Ismael." (Gen. 
16:15, Ang pagbibigay-diin ay idinagdag.); "At inilibing siya (Abraham) ni Isaac at ni 
Ismael na kaniyang mga anak. . ." (Gen. 25.9, Ang pagbibigay-diin ay sa amin.) 

17 Interpreter's Bible, op. cit., volume 2, p. 461 . Ang pagbibigay-diin ay sa amin. 



c5/ Muhammad (Sa^ibliya | 16 



pagtatangi-tangi at lalo naman sa pagpapababa ng espirituwal at 
pantaong mga katangian ng sangkatauhan dahilan sa isang kapus- 
palad na kalagayan ng pagkaalipin. Ang kamalian ng diumano'y 
abang katayuan ni Ismael sanhi ng abang katayuang panlipunan 
ng kanyang ina ay hindi lamang salungat sa batas ng Hudyo (hal. 
Deut. 21:15-17), ito rin ay salungat sa pangmoralidad, makatao at 
panlahat na katangian ng kapahayagan ng Diyos, na minamahal 
ng sinumang sumasampalataya sa Kanya. 

B. Si Isaac lamang ang anak ng pangako at tipan. 

Kung minsan, binabanggit ang sumusunod na mga talata sa 
Aklat ng Genesis: 
"Nguni't ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac. . . " (Gen. 
17:21); 

. . sapagka't kay Isaac tatawagin ang iyong lahi." (Gen. 21:12) 
May isang nakawiwiling tanong dito: Hindi kaya posible na 
isiningit ng (mga) nagsulat ng aklat na ito (Genesis) ang ganoong 
mga pahayag upang magalingin ang sariling lipi niya, yayamang 
siya mismo ay isang Israelita? Ayon sa The Interpreter 's Bible: 
"Hindi ibig ng maraming Israelita ang isang Diyos na magiging 
Diyos din ng lahat ng bansa sa daigdig. Hindi nila ibig ang isang 
[Diyos na] magiging Kabanalang walang pinapanigan. Ibig nila 
ang isang Diyos na magiging kampi sa kanila. Kaya mababasa 
natin sa Deuteronomio ang mga kahilingang lipulin nang lubusan 
ang lahat ng lahing di-Israelita sa Palestina (Deut. 7:2). Atsa 
pagpapatupad ng kautusang iyon, basahin ang malupit na mga 
pangungusap ng Deut. 20: 10-17" 18 

Interpreter's Bible, op. cit. Voliime 1, p. 575. Aug binanggit na mga talata ay 
ganito ang mababasa sa Bibliya: "At pagjca sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginocii 
mcng Dios, at iyong sasaktan sila: ay lubos mo ngang lipulin sila: Huwagkang 
makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila: . . . " = 



c5t Muhammad (5a bibliya. 



Ang posibilidad ng mga pagsisingit na ipinasok sa diumano'y 
orihinal na teksto ng kapahayagan ay isang baggy na maluwag na 
inaamin ng maraming pantas ng Bibliya, kabilang na ang mga 
pantas na tapat na naniniwala sa Kristiyanismo gaya ng mga 
patnugot at mga nag-ambag sa The Interpreter s Bible. 19 

Halimbawa, ang katagang "taga Egipto" na matatagpuan sa 
Genesis 16:3 sa pagtukoy kay Agar ay pinaghihinalaang isang 
pagsisingit at na si Agar kung tutuusin Agar ay isang bedouin at 
hindi isang babaeng taga-Egipto. 30 

Karagdagan pa sa ganoong posibilidad, kung hindi malamang 
na pangyayari, ng mga pagsisingit sa Genesis 17:21 at 21: 12, ang 
mga ito ay hindi naman tahasang mismong nag-aalis kay Ismael sa 
pangako at tipan ng Diyos. 

Ang kapwa talata ay maaaring unawain na tumutukoy sa medyo 
"malapit" na hinaharap na tatagal ng ilang mga siglo na sa mga 
panahong iyon ang tipan ng Diyos at ang mga binhi ng pakapropeta 

= (Deuteronomio 7:2); "Bago ninyo salakayin ang isang lunsod, alukin muna ninyo 
sila sa paldkipagkasundo. Kapag silay pumayag, magigjng alipin ninyo sdla. Kung 
ayaw nilang makipagkasundo at sa halip ay lumaban, sakupin ninyo sila. Kapag sila'y 
nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos, pataym ninyo ang lahat ng lalaki roon. Bihagin 
ninyo ang mga babae, at ang mga bata, at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari 
ninyong makuha. Yaon ay para sa inyo. Maaari ninyong kunm pagjcat ipinagkaloob 
ko sa inyo. Ganyan ang gagawin ninyo sa lunsod namalayo sa inyo. Ngunithuwag 
ninyong gagawin ito sa mga lunsod sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Huwagkayong 
magjitira ng ano mang may buhay . Lipulin ninyo ang mga Hcteo, Amoreo, Cananeo, 
Perezeo, Heveo, at Jebuseo, tulad ng utos ng Diyos." (Deuteronomio 20:10-17) 
(Sinipi mula sa Bibliyang MAGANDANG BAUTA para sa Ating Panahcn ng PBS) 

Sa panimula ng The Interpreter's Bible ay ito angnabanggit: "... Kaya ang aming 
mga patnugot at mga nag-ambag ay sabik na nagtatapat, bilang mga taong nasa 
ilalalim ng pananalig na nakapagjiligtas, na ang Diyos ay si Kristo para sa ating mga 
tao, at para sa ating kali#asan, pumanaog ... at ginawang tao." Ang Bibliya ay 
inilarawan din na "Himala sa Kasalukuyan ng makalangit na katotohanan," The 
Interpreter's Bible, op.cit., vol. lp. xvii at xviii. 
20 The Interpreter's Bible, Ibid, vol. l,p. 604. 




(Si Muhammad (3a ^ibliya 



sa pangkalahatan ay nasa mga Israelitang sangay ng angkan ni 
Abraham. Ang ganoong pagtatakda, gayon pa man, ay hindi 
nangangahulugan o nagpapahiwatig ng tuluyang di-pagsama sa 
mga inapo ni Ismael. Kapag ang dalawang talatang ito (Gen. 17:21 
at 21:12) ay susuriin kaalinsabay ng nasasaad sa iba pang mga 
talata ng naturang aklat, magiging malinaw na ang mga Ismaelita 
ay isinama sa pangako ng Diyos at Kanyang tipan kay Abraham: 
(a) Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay pinagtibay bago pa man 
siya nagkaroon ng mga anak (Gen. 12:2-3). Ito ay muMX matapos 
isilang si Ismael at bago isilang si Isaac (Gen. 17:4); 21 (b) Habang 
ang Gen. 2 1 : 1 2 ay nagpapahiwatig na kay Isaac tatawagin ang lahi 
ni Abraham, ang mismong kasunod na talata naman (Gen. 21:13) 
ay tumatawag kay Ismael na anak ni Abraham; (c) Kung papaanong 
pinagpala si Isaac sa ganoong aklat (Genesis), si Ismael ay tiyakang 
pinagpala rin kaya naman kasama rin sa pangako ng Diyos. 

"At ang anak din naman ng alipin ay gagawing isang bansa, 

sapagka't siya'y anak mo." (Gen. 21:13). 
Ang pangakong nasa itaas ay pinatotohanan pa pagkatapos ng 
ilang mga talata (Gen. 21:1 8): 

"Magtindig ka, iyong itayo angbata, at alalayan mo siya ng iyong 

kamay, sapagka't siya'y gagawin kong isang bansang malaki." 
Dapat mapansing kapag ang Diyos ay nagsasalita ng tungkol sa 
"malaki hindi lamang Siya nagsasalita ng tungkol sa mga bilang. 
Ang "kalakihan" sa Kanyang sariling pamantayan ay, higit sa lahat, 
nakabatay sa pananampalataya, manang espirituwal, at relihiyosong 
pamumuno. 

21 Sa pagbibigay ng komentaryo sa kabanatang ito (Gen. 17), ang77je Interpreter's 
Bible ay nag)apahayag na sa puntong ito, si Abraham aypinangakuanngtatlong 
bagay: na "magiging ama ng maraming bansa;" na ang Diyos ay "magiging iyong 
Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo;" na magmamay-aring"buonglupainng 
Canaan, na pag-aaring walang hanggan" Ibid, vol. 1 , p. 61 1 . 



Muhammad (5a ^ibliya 



C) Aug Anak ng Pangako ay isa sa dalawa: Si Isaac o si IsmaeL 

Ito ay karaniwang sinasabi sa pahayag na gaya ng sumusunod: 
"Si Ismael ay isinaisang-tabi bilang siyang tagapagmana ng 
Tipan. Ang sinasabing ang (ipinagpalagay na) panganay na anak 
ni Abraham ay hindi naging tagapagmana ng banal na Pangako 
ay ipinaliliwanag sa J2 X ng pagtakas ni Agar bago isilang ang 
bata (Kab. 16), at sa E v ng pagpapalayas sa kanya kasama ng 
bata(21:9-21)..." 22 
Maaaring mayroong magtanong sa puntong ito: i) Bakit dapat 
mayroong isang anak lamang bilang siyang tagapagmana ng banal 
na Pangako? Bakit hindi ang kapwa anak alinsunod sa mga 
katibayang tinalakay? ii) Anong uri ng maka-Diyos na katarungan 
ang magpaparusa sa isang walang malay na bata dahil lamang sa 
pagtakas ng kanyang ina bago pa man siya isinilang (lalo na kung 
ang pagtakas na iyon ay inudyukan ng panibugho at pang-aapi ni 
Sara)? iii) Anong uri ng maka-Diyos na katarungan (o kahit na 
sentido-komun) yaong nagpaparusa sa isang batang walang malay 
sa dahilang siya at ang kanyang ina ay "pinalayas" upang bigyang- 
kasiyahan ang kaakuhan (ego) ni Sara, at yaong nagpapala sa 
paninibugho ni Sara? Idinidikta rin ba ni Sara ang kanyang mga 
mithiin sa Diyos? 

Bakit Inilayo sina Ismael at Agar? 

Kung naniniwala rin ang mga Muslim na si Agar (maybahay ni 
Abraham) at ang anak niyang si Ismael ay pinatira sa ibang lugar, 
ano naman ang salaysay nila sa naturang kasaysayan? At papaano 
maihahambing ang salaysay na iyon sa salaysay ng Bibliya? 

1 Maaaring ang tinutukoy ng J2 dito ay ang nakasaad sa Gen. 16:6. Ang tagapagsalin. 
Y Hindi maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng "E." Ang tagapagsalin. 
22 Interpreter's Bible, Ibid, vol.1 p.615. Agpagbibigay-din ay sa amin. 




(Si Wub&mmnd (5a ^ibhya 



Ang Salaysay ng Muslim 23 

Tumanggap si Propeta Abraham ng tagubilin mula sa Diyos na 
dalhin si Agar at ang sanggol nitong si Ismael sa isang walang 
pananim at walang buhay na takdang lugar sa Arabia (Paran), sa 
Makkah (Mecca). SaQur'an, si Abraham ay nagwika (14:37): 
"O Panginoon namin, tunay na akin pong pinatira ang ilang 
mga supling ko sa isang lambak na walang pananim, sa tabi 
ng Iyong banal na Bahay, Panginoon namin, upang panatiliin 
nila ang pagdarasal. Kaya gumawa Ka po ng mga puso, mula 
sa mga tao, na nagmimithi sa kanila. At tustusan mo po sila 
buhat sa mga bunga nang ha ri nan a sila ay magpapasalamat." 
Noong nagsimulang iwan ni Abraham sina Agar at Ismael nang 
mag-isa sa gayong ilang na walang pananim, sumigaw si Agar sa 
kanya: "Saan mo kami iiwan?" Ang tanong ay inulit nang tatlong 
ulit, ngunit walang sagot na itinugon si Abraham. Nagtanong muli 
si Agar: "Inatasan ka ba ng Diyos na gawin ito?" "Oo, " sagot ni 
Abraham "Kung gayon, Hindi Niya kami ipahahamak, " sagot ni 

23 Aug salaysay ng Muslim hmggjl sa paninirahan nina Agar at Ismael sa Paran ay 
hindi imidyukan ng panmibugjio ni Sara. Ito ay tatalakaym mamaya. Ang isang 
nakawiwiling katanungan sa sinipi sa itaas (Vol. 1 , p.6 1 5) ay: Bakit ang mga patnugot 
ay tumutukoy kay Ismael na "ipinagpalagay na" panganay na anak ni Abraham 
samantalang ang Bibliyamismo ay naglalahadnitobilang isang "katotohanan"? Ano 
pang puwang mayroon sa "pagpapalagay" na ito? Maaaring isipin na ito ay isang 
halimbawa ng negatibong saloobin sa mga Ismaelita; isang kanigtongng gayon ding 
pagkilmg (bias) na hindi alintana ng mga patnugot ng The Interpreter 's Bible sa Vol. 
1 , p. 575 (tingnan ang talibaba # 1 8). Dap at ding kilalanin, gayon pa man, na sa ibang 
mga bahagi ay may gjnawa ring di-gaanong may-kilingna mga pahayag. Halimbawa, 
sa komentaryo sa Gen. 1 7 : 4, ito ang nasasaad: "Ang unang pangako ng Diyos ay na 
si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Ang pagtukoy na ito ay hindi 
lamang sa Israel kundi sa mga Ismaelita rin, sa mga Edomita, at sa mga bansang ang 
mga ipinagpalagay na pan gal an ng mga ninuno ay nakatala sa Gen. 25:2-4, silang 
lahat na sinabi ng mga kasulatan bilang mga inaponi : Abraham" The Interpreter's 
Bible, vol l,p.609. Angpagbibigay-diin ay idinagdag. 




c5i 9fluhammQd da^ibliya 



21 



Agar na may lubos na pananampalataya at pananalig sa Diyos. 

Noong naubusan na ng tubig si Agar, nagsimula siyang dali- 
daling tumakbo sa pagitan ng dalawang maliliit na burol na 
tinatawag na as-Safa at al-Marwah sa paghahanap ng tubig o ng 
nagdaraan na mga manlalakbay. Matapos siyang nagpabalik-balik 
nang makapitong beses na wala namang nangyari, bumalik siya 
upang tingnan ang kanyang sanggol (si Ismael) naumiiyakat 
isinisikad ang mga bukong-bukong nito sa lupa. Sa sandaling ito 
ng kawalang-pag-asa at napipintong tiyak na kamatayan, may 
isang bukal ng tubig na bumulwak sa paanan ni Ismael. Ang 
bukal na iyon ay tinatawag bandang huli na bukal ng Zamzam. 

Yayamang ang tubig ay ang pinakamahalagang sangkap ng 
buhay-disyerto, may mga bedouin na nagsimulang manirahan sa 
paligid ng bukal, na unti-unting naging napakahalagang lungsod 
ng Arabia, ang Makkah (Mecca). Pagkalipas ng maraming siglo, 
mula sa mga inapo ni Ismael nagmula ang Huling Propeta ng Diyos 
na si Muhammad (SKP) 24 na isinilang sa Makkah mga limang siglo 
matapos suguin ang huling propetang Israelita na si Jesus. 

Nakawi wiling malaman na hanggang sa ngayon ang mga burol 
ng al-Safa at al-Marwah ay madali pa ring makilala. Sa katunayan, 



Ito ang tugcn ng Diyos sa panalangin ni Abraham: "O Panginoon ko, gavwn Mo 
po akong nananatili sa pagsasagawa ng pagdarasal at ang mula sa a king mga 
supling. Panginoon Namin, tanggapin Mo po ang aking panalangln. n (Qur'an 
14:40). Nakawiwiling malaman na ang Islam ay hiunihilmg sa mga Muslim na 
magsagawa ng palagiang pagdarsalna hindi bababa sa limang beses isang araw. Ang 
bawat isa sa mga pagdarasal na ito ay may kasamang panalanging pagpalain si 
Propeta Abraham at ang kanyang mga inapo. (lhambing sa Genesis 12:3). Ang isa 
pang hi git na malinaw na panalangin ni Abraham ay ang sumusunod: "O Panginoon 
namin, Magpadala Ka po sa kanila ng isang Sugong buhat sa kanila na bibigkas 
sa kanila ng Iyong mga kapahayagan, at magtuturo sa kanila ng Aklat at 
Karunungan, at maglilinis sa kanila sa kasalanan. Tunay na Ikaw, Ikawang 
Makapangyarihan, ang Marunong.** (Qur'an 2:129) 



c5/ Muhammad (5a ^ibliya 



ang mabilis ngpaglalakad sapagitan ng mga burol na ito ay bahagi 
ng taunang mga seremonya ng hajj (pilgrimage) na isinasagawa ng 
di-mabilang na mga pilgrim taun-taon. Ang seremonyang ito, kung 
tutuusin, ay isinasagawa bilang paggunita sa paghahanap ni Agar 
ng tubig, at ito ay magmula pa noong kapanahunan ni Ismael, 
matagal na panahon bago dumating si Propeta Muhammad (SKP). 
Gayon din, ang bukal ng Zamzam na mahimalang bumulwak sa 
paanan ng sanggol na si Ismael ay patuloy pa ring nagbubulwak ng 
tubig hanggang sa panahong ito. Daan-daang libong pilgrim sa 
Makkah (mgadalawangmilyonkamakailan lamang) ang umiinom 
dito taun-taon at marami pang iba na umiinom dito sa buong taon. 

Ang Salaysay ng Bibliya 25 

Si Sarah, ang unang maybahay ni Abraham, ay nanibugho sa 
mag-inang Agar at Ismael. Hindi niya ibig na magmana si Ismael 
kasama ng kanyang anak na si Isaac yayamang si Ismael ay anak ng 
"alipin." Siya ay lubhang nagalit dahilan sa itinuturing niyang 
panunudyo ni Ismael sa nakababata nitong kapatid na si Isaac 
noong sila ay magkasamang naglalaro. Ang pangyayaring ito ay 
naganap noong matapos iwalay si Isaac. Sinunodni Abraham ang 
maybahay niyang si Sara, na ang kahilingan niyon na palayasin 
ang "alipin" at ang anak nito ay pinagpala ng Diyos na nagsabi 
kay Abraham (Genesis 21:12): "makinig ka sa kaniyang tinig " 

Isang umaga ay bumangon si Abraham. Pinabaunan niya ng 
pagkain at tubig ang kanyang maybahay na si Agar. Ikinarga niya 
sa balikat nito ang bata at iniwan silasailang ngBeersebasa 
timog ng Palestina. Noong naubusan na ng tubig si Agar, hindi 
niya matiis na maupo roon at pagmasdan ang kanyang anak na 



^Gaiesis 21:9-21. 



(5i Muhammad c5a tyibliya | 23 



namamatay. May isang anghel na nagpakita sa kanya at itimiro sa 
kanya ang isang bukal ng tubig. Pinuntahan niya iyon at dinalhan 
niya ng tubig ang anak. Nagsabi pa sa kanya ang Anghel: 
"Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong 
kamay; sapagka't siya'y gagawin kong isang malaking bansa " 26 

Nanirahan si Ismael sa ilang ng "Paran." 27 Nagkaanak siya ng 
labindalawang lalaki, na pinangalanang Kedar 28 ang isa sa kanila. 

Mga Pagkakahawig 
ng Dalawang Salaysay 

Papaano ihahambing ang salayasay sa salaysay ng Muslim? 
Mukhang mayroong hindi bababa sa tatlong pagkakahawig ang 
dalawang salaysay: 

1 . Na sina Hagar at Ismael ay inilayo sa Palestina at nanirahan 
sa ilang (ng Paran); 

2. Na naubusan ng tubig si Agar at nabahala sa buhay ng anak 
niyang si Ismael; 

3. Na sa hindi inaasahan ay nakakuha siya ng tubig, na ibinigay 
niya sa bata upang iligtas ang buhay nito. 

Mga Pagkakaib a 
ng Dalawang Salaysay 

Ayon sa Salaysay ng Muslim 

Sina Agar at Ismail ay inalayo dahil sa isang takdang tagubilin 
ng Diyos na ibinigay kay Abraham bilang bahagi ng piano ng 



Genesis 21:18. 

27 Genesis 21:21. 

28 Genesis 25:13. 



c5i Muhammad (5a bibliya 



Diyos. Kapag dumating na ang oras, ang pagkapropeta ay ililipat 
sa mga Ismaelita mula sa mga Israelita matapos itatwa ng mga 
Israelita ang huling propeta ng Israel na si Jesus. Dinala sa ilang 
ng Arabia sina Ismael at Hagar, sa Makkah at hindi sa Beerseba. 

Naganap angpangyayaring ito nangbago isilang si Isaac at hindi 
nang matapos; noong si Ismael ay isang sanggol pa, na isang 
karagdagang patotoo sa tunay na dahilan ng tila pagpapatapon 
kina Ismael at Hagar gaya ng nabanggit sa unang pagkakaiba. 

Pagsusuri sa mga Pagkakaiba 

Ang pagtutugma ng mga pagkakaibang ito ay posible kaya? 
Pagtuunan natin ng pansin ang huling pagkakaiba: ang pangyayari 
bang ito ay naganap noong bago o matapos isilang si Isaac? Kung 
ating tatanggapin ang salaysay ng Bibliya, mahaharap tayo sa 
ilang mga di-pagkakaayon at mga pagkakasalungatan. Lubhang 
maliwanag mula sa sanaysay ng Genesis 2 1 : 14- 1 9 na si Ismael ay 
isang sanggol pa lamang noong panahong yaon. 

Aug mga sumusunod ay ang pagpapatunay: 

Ayon sa Genesis 16: 16, Si Abraham ay 86 taong gulang noong 
isinilang si Ismael. At ayon naman sa Genesis 21:5 si Abraham ay 
isandaang taong gulang noong isinilang si Isaac. Samakatuwid, si 
Ismael ay labing-apat na taong gulang na noong isinilang ang 
kanyang nakababatang kapatid na si Isaac. Ayon sa Genesis 21: 14- 
19, ang pangyayari ay naganap noong matapos iwalay si Isaac. 
Ang mga pantas ng Bibliya ay nagsasabi sa atin na "ang bata ay 
iniwalay (sa ina) sa gulang na mga tatlong taon." 

Samakatuwid noong inilayo sina Agar at Ismael, si Ismael ay 
isa nang malaking bulas na labimpitong taong gulang na binatilyo. 
Ang paglalarawan kay Ismael sa Genesis 21:14-19, gayon pa man, 
ay sa isang maliit na sanggol at hindi sa isang binatlyo. Bakit? 



Muhammad (5a bibliya 



Una: Ayon sa The Interpreter 's Bible, ang [kahulugan ng] orihinal 
na Hebreo ng Genesis 21: 14 ay . .ipinatong ang bata sa kanyang 
balikat." Ang ganoong salin ay mababasa sa Revised Standard 
Edition na Bibliya. Papaanong makakarga ng isang ina ang isang 
labimpitong taong gulang sa kanyang balikat? Tiyak na ang 
binatilyo ay malakas na para buhatin ang kanyang ina! Tiyak na si 
Ismael ay isang sanggol pa lamang! 

Ikalawa: Sa Genesis 21:15, sinasabi sa atin na inilapag ni Agar 
ang bata sa ilalim ng mababang punong kahoy. Sa muli, ayon na 
rin sa talata ng Bibliya tiyak na si Ismael ay isang sanggol at hindi 
isang binatilyo. 

Btatlo: Sa Genesis 21:16, sinasabi sa atin na si Agar ay naupo sa 
malayo upang hindi niya makita ang pagkamatay ng kanyang anak 
sa harap ng kanyang mga mata. Iyan ba ay isang paglalarawan ng 
isang matipunong labimpitong taong gulang na binatilyo, na 
malamang na may kakayahang mangambang baka mamatay ang 
ina niya sa harap ng kanyang mga mata? O hindi kaya iyon ay isang 
malinaw na paglalarawan ng isang maliit at mahinang sanggol o 
isang batang munti? 

Ikaapat: Ayon sa Genesis 21:17, nagsabi ang Anghel kay Agar: 
"Magtindig ka, iyong itayo ang bata..." Ang isang labimpitong 
taong gulang na lalaki ba ay nababagay na "itayo" ng isang babae? 
O hindi kaya iyon ay isang pagtukoy sa isang batang munti o 
isang sanggol? 

Ikalima: Sa Genesis 21:19, sinasabi sa atin na si Agar ay naparoon 
at pinuno ng tubig ang bangang balat, "at pinainom ang bata." 
Ang inaasahan ninuman ay ang isang labimpitong taong gulang 
na binatilyo ang paparoon at dadalhan ng tubig ang ina niya. 29 



Ang isang kawili-wili at may-kaugnay ang puna mula sa isangpananaw Kristiyano = 



c5z ^Muhammad (5a ^ibliya | 26 | 



Ang pagsusuri sa itaas ay humahantong sa walang pagsalang 
konklusyon na bagamat naglalaman ang Bibliya ng ilangmga 
katotohanan gaya ng naipaliwanag na, mayroon ding patunay na 
may mga pagdaragdag, mga pag-aalis at mga pagbabago na ginawa 
ang tao, na tanging ang kasunod na tunay na kapahayagan (Ang 
Qur'an) ang makapaglilinaw. Ang sanaysay ayon sa bersiyon ng 
Islam ay lubos na magkakatugon at magkakatugma magmula A 
hanggang Z: si Ismael ay isang sanggol pa lamang at si Isaac ay 
hindi pa isinilang noong naganap ang pangyayaring ito. Ang 
pagkakaugnay-ugnay at kaangkupan [ng salaysay ng Islam] ay 
pinapatunayan ng mga daan-taong mga tradisyon at pati na ng 
mga pook mismo sa Makkah na pinanirahan nina Agar at Ismael. 
Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang tunay na dahilan sa likod 
ng paninirahan nila sa Arabia (Paran) ay hindi ang panunulsol, 
paninibugho, kapalaluan o pagkadama ng kalamangan sa lahi sa 
panig ni Sara. Ito, sa halip, ay piano ng Diyos; dalisay at payak. 

Maaaring may-kaugnayan na banggitin na ang usaping ito ay 
hindi ang nag-i isang halimbawa ng di-pagkakatugma kaugnay sa 
kasaysayan ni Ismael. Ipinaghambing ng Interpreter J s Bible ang 
kasaysayan nina Agar at Ismael sa Genesis 2 1 : 1 4- 1 9 sa nabanggit 
sa naunang kapitulo (Genesis 16: 16) at gumawa ng konklusyong: 
"ang paglakip sa Genesis ng kapwa kasaysayan na lubhang halos 
magkahawig subalit sapat na magkaiba upang maging di- 
magkatugma ay isa sa maraming halimbawa ng pag-aatubili ng 
mga nagtipon na isakripisyo ang anuman sa mga tradisyon na 
naging matatag na sa Israel." 30 

= ay ginawa sa komaitaryo sa Gen. Kab. 21[: 17]: "[Ang kata gang] 'sa kinalalagyan' 
ay isang pahiwatig sa kinaroroonan ng balon na nabanggit sa talata 1 9, na isang banal 
na lugar para sa mga Ismaelita. Interpreter's Bible, op. cit., vol. 1, p. 639. Ang 
pagbibigay-diin ay idinagdag. Mapupuna na angpinakabanal na balon para sa mga 
Ismaelita ay ang balon ng Zamzam sa Makkah (Mecca). 
30 

Interpreter's Bible, Ibid, p. 604. 



c5i Muhammad (5a ^ibliya 



Ang Sagisag ng Tip an ng Diyos 
kay ismael at sa kanyang mga inapo 

Ayon sa Gen. 17:10-14, ang pagtutuli ay itinuturing na isang 
sagisag ng tipan sa Diyos at isang tanda ng kadalisayan mula sa 
paganismo. Ang kahalagahan ng pagtutuli ay muling inulit ng 
mga pantas ng Bibliya na nagpahiwatig na ito ay hindi lamang 
isang panlabas na gawain: 
"Ito ay Kanyang sariling tanda at tatak na ang Israel ay isang 
piniling bansa. Sa pamamagitan nito, ang buhay ng tao ay 
naiugnay sa isang dakilang pagsasama na ang dignidad nito ay 
ang mataas na kamalayan nito na kinakailangan nitong tuparin 
ang mga layunin ng Diyos." 31 
Ang paglalarawan ay nalubos sa pagtukoy sa Gen. 17:23-27 na 
nagsasabi sa atin na dinala ni Abraham si Ismael at ang lahat ng 
mga Making isinilang sa kanyang pamamahay at tinuli sila. Sa 
pagbibigay ng komentaryo rito, ^^Interpreter 's Bible ay umamin 
na ang mga Ismaelita at ang iba pang mga inapo ni Abraham ay 
kahit papaano ay nakikilahok sa tipan kay Abraham? 2 

Mapupuna na ang inapo ni Ismael na si Propeta Muhammad 
(SKP), gayundin ang mga tagasunod niya, ay nananatilingtapat sa 
tipang ito hanggang sa ngayon. Ang Pagtutuli ay sapilitan sa bawat 
lalaking Muslim. Kung gagamitin ang pananalita ng Interpreter 's 
Bible, hindi kaya nangangahulugang ito ay "tanda at tatak" ng 
Diyos na ang mga Ismaelita ay may bahagi rin sa Tipan ng Diyos 
dahil sa kanilang pangakong linisin ang kanilang paniniwala mula 
sa lahat ng uri ng Politeismo at panumbalikin ang dalisay at tunay 
na Monoteismo ng kanilang ninunong si Abraham? Hindi kaya higit 



Interpreter 's Bible, Ibid, p . 6 1 3. 
Interpreter's Bible, Ibid, p. 616. 



c5/ Muhammad <5a tyibliya 



na malapit sila sa tipan ni Abraham kaysa sa mga taong naghanap 
ng mga maidadahilan upang hindi isagawa ang pagtutuli? 

Tunay na maraming bansa sa daigdig ang pinagpala dahil kay 
Abraham. Ang mga pinakamalapit kay Abraham, sa kadalisayan at 
pangkalahatang saklaw ng Monoteismo na itinuro niya at sa "tanda 
at tatak" ng tipan niya sa Diyos, ay matatagpuan sa kasalukuyan sa 
mga tagasunod ng pinakatanyag na inapo ni Ismael, si Propeta 
Muhammad (SKP). Kahit wala pa itongugnayan sa dugo, na hindi 
mapasusubalian, ang pinakamahalagang kaugnayan kay Abraham 
ay ang kaugnayan sa pananampalataya sa mga Salita ng Diyos: 
"Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano, 
datapuwa't ay isang makakatotohanang Muslim. At hindi siya 
napabilang sa mga Nagtatambal kay Allah. Tunay na ang 
pinakamalapit sa mga tao kay Abraham ay talagang ang 
mga sumunod sa kanya at ang Propetang ito at ang mga 
sumampalataya. At si Allah ang Tagapagtuguyod ngmga 
mananampalataya." (Qur'an 3:67-68) 

Dagdag na Patunay Hinggil sa Lahi ng 
Propeta na Malaon nang Hinihintay 

Ang naunang pagtatalakay ay higit pa sa sapat upang ipakita 
na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SKP), na isang inapo ni 
Ismael, ay talagang ang katuparan sa pangakong ibinigay kina 
Abraham at Agar (Genesis 2 1 : 1 3 at 1 8). 

Ang isang karagdagang pagpapatibay na hindi nag-iiwan ng 
katiting na pag-aalinlangan ay makikita sa Aklat ni Isaias 11:1-2: 
"At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula 
sa kaniyang mga ugat ay magbubunga; At ang Espiritu ng 
Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng 
kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng 
kaalaman at ng takot sa Panginoon." 



c5i Muhammad <5a ^Bibkya 



Ang balangkas ng paglalarawang ibinigay sa kabanatang ito ay 
nauukol sa isang taong magiging isang propeta, isang estadista, at 
isang hukom at isa sa mga inapo ni Isai (Jesse sa Ingles). Sino si 
Isai? At sino ang tumutugon sa mga paglalarawang ito? 
Iginigiit ng iba na ang Isai ay isang pagtukoy sa ama ni David. 
Ayon sa Encyclopedia Biblica, gayon pa man, ating mababasa: 
"Ang Isai ay ang pinaigsing anyo ng [pangalang] Ismael." 33 
Ang nag-iisang nagmula sa "sanga" ni Ismael na isang propeta, 
estadista at hukom ay si Propeta Muhammad (SKP). 

Ang mga Katangian ng Hinihintay na 
Propeta : Propeta na gaya ni Moises 

Sa Aklat ng Deuteronomeo (18:17-1 8), si Propeta Moises (SKP) 
ay sinipi na nagsabi: 
"At sinabi ng Panginoon sa akin, Mabuti angkanilang pagkasabi 
ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang 
propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking 
ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain 
sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya " 34 
May tatlong mahalagang sangkap na napaloloob sa hulang ito: 
May isang propeta sa gitna ng mga kapatid ng mga Israelita na 
darating; ang propetang ito ay magiging gaya ni Moises; ilalagay 
ng Diyos ang Kanyang mga salita sa bibig ng propetang ito. Suriin 
natin nang masinsinan ang bawat isa sa mga sangkap na ito: 



Cheyene, Encyclopedia Biblica sa paksa hinggil sa "mga Pangalan." Kungang 
hulang ito ay tungkol kay Jesus (SKP) ganito na lamang sana ang sinabi: u . . . sa sanga ni 
David. . . " Si David, athindi ang kanyang ama, anghigit na bantog na tao sa Matandang 
Tipan. Magiginghigil sanangmakatwiranna iugnay si Jesus kay David (SKP) gayang 
gjnawa ng ilang may-akda ng Ebangjielyo sa pagtawag kay Jesus na inapo ni David, 
34 

Pansinm ang pagtatangka ni Pablo sa Mga Gawa 13:22 na bigyang-pakahulugan 
ang hula bilang pagtukoy kay Jesus na hindi inapo ni Ismael (Isai) ni kapatid ng mga 
Israelita yayamang isa siyang Israelita mismo. 



c5i Muhammad Sa^ibliya | 30 



ISANG PROPETA SA GlTNA NG 
MGA KAPATID NG MGA ISRAELITA 

Nang sinabi ang mga salitang ito, ang kinakausap ay ang mga 
Israelita. Ang pinakatanyag na mga kapatid ng mga Israelita (mga 
inapo ni Abraham mula sa kanyang ikalawang anak na si Isaac) ay 
ang mga Ismaelita (mga inapo ni Abraham mula sa kanyang unang 
anak na si Ismael). 

Ayon Hebrew Dictionary of the Bible, ang [salitang] kapatid 
ay: ang Pagbibigay katauhan sa isang pangkat ng mga lipi na 
itinuturing na malapit na mga kamag-anak ng mga Israelita. 

Ang Bibliya ay tumutukoy sa mga Israelita bilang mga kapatid 
ng mga Ismaelita (Hal. sa Gen. 16: 12 at Gen. 25: 18). 

Ang Propeta na Gaya Ni Moises 

Kung minsan ay ipinaggigiitang ang propetang gaya ni Moises 
ay si Jesus. Kung tutuusin nga naman ay kapwa rin sila mga 
Israelita at mga gurong espirituwal. Ang hula bang ito ay talagang 
hinggil kay Jesus? 

Sa pagsisimula, si Jesus mismo ay isang Israelita, hindi kabilang 
sa mga kapatid ng mga Israelita. Ang katotohanang ito ay sapat na 
upang ipakita na ang partikular nahulangito ay hindi tungkol sa 
pagdating ni Jesus kundi tungkol sa isa pang propetang gaya ni 
Moises, Ang propetang iyon ay wala nang iba pa kundi si Propeta 
Muhammad (SKP). 

Ang sumusunod ay isang paghahambing sa pagitan ng mga 
mahalagang katangian nina Moises, Jesus, at Muhammad (SlaKP) 
na maaaring makapagbigay-linaw sa pagkakakilanlan ng propeta 
na darating pagkatapos ni Moises. 



c5/ i 9tfubammad (5a ^ibliya 



Uri ng Paghambing 


Mabca 




Jeans 


Pagkaaflang 


Karaniwan 


Karaniwan 


di-Karaniwan 


Buhay Pamflya 


May asawa't anak 


May asawa't anak 


Waling asawa *t anak 


Psgkxmatay / 


Karaniwan 


Karaniwan 


di-Karaniwan 


Katangknlan 


Propeti't Estadiste 


Propeta't EstadisU 


Propeta 


Sapflttang PagHkas 


Sa Median 


Sa Medinah 


Wala 


Sagupaan sa mga 
Kaaway 


Mainit na Tugisan 


Mainit na Tugisan/ 
mga Labanan 


Walangkatuladna 
sagupaan 


Mga Kcsulta ng 
Nagupaan 


Moral at Pisikal na 
Tagumpay 


Moral at Pisikal na 
Tagumpay 


Moral na Tagumpay 


Pagiulat ng 
Kapahayagan 


Noong buhay pa siya 
(Torah) 


Noong buhay pa siya 
(qur'an) 


Noong wala na siya 


Uri ng K ataman 


Espirituwal/Lcgal 


Espirituwal/Lcgal 


Espirituwal sa 
kabuuan 


Pagtanggap ng mga 
taa »a Panramun* 


Itinakwil at saka 
tinanggapdin 


Itinakwil at saka 
tinanggapdin 


Itinakwil (ng marami 
sa mga Israelite) 



Ang talahanayang ito ay malinaw. Ipinakikita nito na hindi 
lamang sa sina Moises at Muhammad (SlaKP) ay magkatulad na 
magkatulad sa maraming bagay, ipinakikita rin nito na si Propeta 
Jesus ay hindi umaakma sa hulang ito. Ang mga sumusunod ay 
ang mgadahilan: 

Ang pagkasilang ni Jesus ay di-pangkaraniwan. Ayon sa mga 
paniniwala ng mga Kristiyano at mga Muslim, siya ay mahimalang 
isinilang ni Birheng Maria. Sina Moises at Muhammad (SlaKP) 
ay kapwa isinilang sa pangkaraniwang pamamaraan. Sina Moises 
at Muhammad (SlaKP) ay kapwa nag-asawa at nagkaroon ng mga 
anak. Walang katulad na ulat hinggil sa pagkakaroon ni Jesus ng 
asawa at mga anak. 

Sina Moises at Muhammad (SlaKP) ay kapwa namatay nang 
natural at inilibing. Ang wakas ng misyon ni Jesus sa mundo ay 
di-pangkaraniwan: pagkapako sa krus ayon sa mga paniniwala ng 
mga Kristiyano, pag-aakyat sa langit nang walang pagkapako sa 
krus ayon naman sa mga paniniwala ng mga Muslim. 



Ito ay ayon sa Bibliya ngunit ayon sa Qur 'an si Jesus ay hindi napatay o namatay. 



c5i WuhammadSn ^ibliya [Z2 



Sina Moises at Muhammad (SlaKP) ay kapwa hindi lamang 
mga propeta at mga pinunong espirituwal, sila rin ay mga pinuno 
ng mga estado, na kabilang sa kanilang misyon ay ang pagtatatag 
ng isang estado na nakabatay sa katuruan ng pananampalataya 
nila. Walang ganoong pagkakataon na dumating kay Jesus (SKP). 

Nilisan ni Moises (SKP) ang Egipto nang malaman niya ang 
balak na pagpatay sa kanya at pumaroon sa Median, na doon ay 
tinanggap at kinalinga siya ni Jethro. Nilisan ni Muhammad (SKP) 
ang Makkah nang malaman niya ang balak na pagpatay sa kanya at 
pumaroon sa Yathrib na bandang huli ay tinawag na al-Madinah 
(Medina), Walang kahawig na pangyayari ang naiulat tungkol kay 
Jesus noong siya ay nasa tamang gulang na at matapos na sinimulan 
niya ang kanyang mga misyon bilang isang propeta. 

Nakasagupa ni Moises (SKP) sa "mainit ng tugisan" ang mga 
kaaway niya (hukbo ni Paraon) na nagnanais na patayin siya at ang 
mga tagasunod niya. Nakasagupa din ni Muhammad (SKP) sa 
maraming labanan ang mga kaaway niya (mga Arabeng pagano) 
na nagnanais na patayin siya at ang mga tagasunod niya. Walang 
ganoong sagupaan na naiulat hinggil kay Jesus. Sa katunayan, 
naiulat na inatasan niya si Simon Pedro na magsalong ng tabak 
nito noong nagtangka itong ipagtanggol siya noong inaaresto siya. 

Ang pakikipagharap ni Moises (SKP) sa mga kaaway niya ay 
nagwakas sa isang tagumpay na pangmilitar at moral. Nalunod 
ang mga kaaway niya at naligtas siya at ang mga tagasunod niya. 
Ang pakikipagharap ni Propeta Muhammad (SKP) sa mga kaaway 
niya ay nagwakas din sa isang tagumpay na pangmilitar at moral. 
Siya at ang mga tagasunod niya ay muling pumasok sa Makkah 
(Mecca), ang sentro ng sabwatan laban sa kanya. Dahil sa paghanga 
sa kanyang katapatan at kabaitan, ang napakarami sa dati niyang 
mga kaaway ay piniling maging mga Muslim at naging kabilang 
sa mga masigasig na kakampi niya. Ang tagumpay ni Jesus laban 



6i Wuhammndda ^ibliya \ 33 | 



sa mga kaaway niya ay moral na tagumpay lamang na walang 
kaalinsabay na kagyat na pangmilitar na tagumpay laban sa kanila. 

Ang katuruang ipinahayag kay Moises (SKP) ay matatagpuan 
sa isang nakasulat na anyo noong kapanahunan niya. Ang Qur'an 
na ipinahayag kay Muhammad (SKP) ay naisulat nang buo noong 
kapanahunan niya at sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ang 
katuruan ni Jesus ay hindi naisulat noong kapanahunan niya. Pati 
na ang mga pinakaunang Ebanghelyo, ang mga ito ay naisulat 
maraming taon na ang nakalipas noong wala na siya. 

Hindi gaya ng ibang mga propeta mula sa inapo ni Abraham, 
ang kapahayagang ibinigay kina Moises at Muhammad (SlaKP) ay 
naglalaman ng masaklaw na mga panunrunan ng batas, dagdag pa 
sa espirituwal at pangmoral na mga sangkap ng mga katuruan nila. 
Ang mga katuruan ni Jesus ay halos pang-espirituwal lahat. Sa 
katunayan, si Jesus ay hindi nagpahayag na nagdala siya ng isang 
bagong batas o pinawalang-bisa niya ang umiiral na Matandang 
Tipan 35 Dinagdagan niya lamang ng espirituwal at makataong 
pansin ang konsepto ng batas, na ibinaba noong kapanahunan niya 
sa antas ng walang buhay at paminsan-minsan ay paimbabaw na 
pormalidad. "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain 
ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, 
kundi upang ganapin," ang nasiping sinabi ni Jesus (Mateo 5:17). 

Matapos ang pagtutol at pagdududa sa Simula ng kanyang mga 
kababayan, si Moises (SKP) ay tinanggap din ng mga kababayan 
niya bilang propeta at pinuno noong kanyang kapanahunan, sa 
kabila ng ilang mga pagkakasala (gaya ng pagsamba sa gintong 
guya). Matapos ang pagtutol sa simula, si Propeta Muhammad 
(SKP) ay masigla ring tinanggap bilang isang propeta at pinuno 
noong kapanahunan niya. Gayon pa man, hanggang sa wakas, at 



Mateo5:17. 



(5i 9tlubammad (5a ^ibliya [ 34 



maliban sa mabibilang na mga tagasunod, itinakwil si Jesus ng 
kanyang mga kababayan (mga Israelita). 

Sino, kung gayon, ang Propetang gaya ni Moises? 

ILALAGAY NG DlYOS ANG KANYANG MGA 

SALITA SA BIBIG NG Propeta 

Sa pangkalahatan, maaaring ipatungkol ang paglalarawang ito 
sa sinumang sugo ng Diyos na naghahatid ng mensahe ng Diyos 
sa sangkatauhan. Bagaman ang mensaheng iyon ay maaaring 
dumating na nakasulat sa mga lapida tulad ng pinaniniwalaang 
nangyari kay Moises, ang takdang pananalita ng talata sa itaas 
(Deut. 18:18) ay isang maliwanag na paglalarawan sa uri ng 
kapahayagang natanggap ni Propeta Muhammad (SKP). Si Anghel 
Gabriel ay pumupunta noon kay Propeta Muhammad at idinidikta 
sa kanya ang mga partikular na bahagi ng Qur' an, na pagkatapos 
ay inuulit naman ni Propeta Muhammad (SKP) nang tamang-tama 
tulad ng kung papaano niyang narinig ang mga ito. Ang sariling 
kaisipan o pagkakatha ni Propeta Muhammad (SKP) ayhindi 
nasangkot sa alinmang paraan sa anumang binigkas niya [na bahagi 
ng Qur'an]. Ang Salitang Diyos (Qur'an) ayinilagay sa kanyang 
bibig. Tulad ng paglalarawan ng Qur'an mismo (53:3-4): 
"At hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang pithaya. Ito ay 
isang kapahayagan lamang na ipinahayag sa kanya/ 9 
May maraming talata sa Qur'an na nag-uutos kay Muhammad 
(SKP) sa mga katagang gaya ng: Qui (sabihin mo), Dhakkir 
(ipaalaala mo), Nabbi' (ipabatid mo). Ang ibang mga talata sa 
Qur'an ay nagsisimula naman sa ganitong mga kataga: waqdia 
rabbukum (at nagsabi ang inyongPanginoon...). At sa ibapang 
mga talata, ito naman ang mababasa: wayas'alunaka...qui (at 
tinatanong ka nila. . . sabihin mo. . . ). 



c5/ Vtfubammad (5a ^bibliya 



Ang pagsusuri sa itaas ay hindi lamang umaakma sa Deut. 
18:18, ito rin ay kaayon sa sumusunod na mga talata. Halimbawa, 
mababasa sa Deuteronomio 18: 19: 

"At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita 

na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin 

yaon sakaniya" 
Mapapansin na ang 113 sa 114 namgp Surah (kabanata) ng 
Qur'an ay nagsisimula sa Bismillahir rahmdnir rahim (Sa ngalan 
ni Allah (Diyos), ang Puspos ng awa, ang Maawain). Ang kauna- 
unahang talata ngQur'annaipinahayagkayPropeta Muhammad 
(SKP) ay ganito ang mababasa: 

"Bumasa ka, sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang 

lumikha," (Qur'an96:l) 
Sa pagsunod sa mga katuruan ni Propeta Muhammad (SKP), 
wala nang ibang kalipunan ng mga mananampalataya na 
nagsisimula sa halos bawat galaw sa kanilang mga pang-araw- 
araw na pamumuhay sa pagbigkas ng katagang ito: "Sa ngalan ni 
Allah, ang Puspos ng awa, ang Maawain." Dapat mapansin dito 
na ang katawagang Arabe na Allah ay hindi lamang katumbas ng 
salitang "Diyos," ito rin ang pansariling pangalan ng Diyos. Ang 
magsabi ng Sa Ngalan ni Allah ay isang lalong maliwanag na 
katuparan ng hulang: "... kaniyang sasalitain sa aking pangalan," 
(Deuteronomio 18:19) kaysa sa karaniwang mga pananalitang 
gaya ng: "Sa ngalan ng Diyos" o "Sa ngalan ng Ama " 

Ang isang magandang katanungan sa puntong ito ay: Yamang 
talagang ang kahit sino ay maaaring magpalagay na nagsasalita sa 
Ngalan ng Diyos, ano ang pamantayang dapat gamitinupang 
makilala ang isang tunay na propeta at sugo ng Diyos sa iba pang 
mga huwad na propeta na maaaring magpanggap na nagsasalita 
sa Ngalan ng Diyos? 



(St Vfluhnmmad c5a ^ibliya I 36 



Ang kasagutan sa katanungang ito ay malinaw naibinigaysa 
huling mga talata ng Kabanata 18 ng Deuteronomio: "Atkung 
iyong sasabihin sa iyong puso: Paanong malalaman namin ang 
salita na hindi sinasalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta 
ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagayna 
sinasabi ay hindi sumunod ni nangyari, ay hindi sinalita ng 
Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita 
ng kahambugan, huwag mong katakutan siya " (Deut. 18: 21-22) 

Ito ay isang katotohanan na walang isa mang hulang sinabi si 
Propeta Muhammad (SKP) na napatunayang di-tumpak sa kaliit- 
liitang bagay. Ang bawat hula na sinabi niya tungkol sa nalalapit 
na hinaharap noong kanyang kapanahunan ay talagang naganap. 
Ang mga ito ang halimbawa nito: 

A. Ang hula na masasakop ng mga Muslim ang dalawang 
"napakamakapangyarihan" (superpower) noong kapanahunan 
nila: ang mga Emperyo ng Persia at Byzantine. Ang hulang ito 
ay sinabi noong ang mga Muslim ay lubhang kakaunti at mahina 
na kung huhulaan nga ang kanilang kaligtasang pisikal [sa 
sandaling iyon] ay magmumukhang malabo na. 

B. May isang hula na si Suraqah (ang taong nakatalagang papatay 
sana kay Propeta Muhammad (SKP) sa panahon ng paglalakbay 
niya patungong Madinah (Medina) matapos na ang mga pagano 
ay nagsabwatang patayin siya) ay magiging isang Muslim, 
lalahok sa hukbong Muslim na lulupig sa Emperyo ng Persia, at 
makalalapit talaga sa korona ng emperador at maipapatong ito 
sa kanyang ulo! Hindi lamang sa ang hulang ito ay nagmukhang 
talagang imposibleng mangyari noong ito ay sinabi, pati na ang 
katuparan nito ay lubhang eksakto at kumpleto na wan bagang 
tinitingnan ng Propeta nang mata sa mata ang pangyayaring 
magaganap mar ami ng taon matapos ang kanayang pagpanaw. 



c5/ Muhammad <5a ^ibliya 



Ang katotohana — na si Suraqah ay naging isang Muslim nga, 
nabuhay nang matagal pa upang makalahok sa pagsakop ng 
Persia, nagwagi ang mga Muslim, nakalapit si Suraqah sa 
korona ng emperador, at talagang naisuot niya nito — ayhindi 
maaaring ituring na isang pagkakataon o isang hulang kusang 
matutupad Y Tiyak na sero ang mga posibilidadnaangganoon 
karaming mga hula, sa lahat ng kaliit-liitang detalye na 
inilarawan ni Propeta Muhammad (SKP) ay naganap bunga ng 
isang pagkakataon! Hindi rin maaaring anggayong 100% na 
^atumpakan sa bawat panahon at sa lahat ng panahon ay 
magmumula sa isang iba pa sa isang totoo at tunay na propeta 
batay sa batayang itinakda sa Deuteronomio 18: 21-22. 

Iba Pang mga Katangian ng Propeta 

Ang isa pang nakawiwili at pinakahayag na paglalarawan kay 
Propeta Muhammad (SKP) ay matatagpuan sa ika-42 Kabanata ng 
Aklat ng Isaias. Suriin natin ang ilan sa mga katangian nito. 

Ang kinalulugdan ng Espiritu ng Diyos ay tinawag na lingkod 
ng Diyos (T. 1), Kanyang hinirang (T. 1) at Kanyang Sugo (T. 19). 
Kung isasalin sa Arabe, ang mga titulong ito ay mababasang: 
'Abduhu wa Rusuluhul Mustafa, Tiyak na ang lahat ng propeta 
ay talagang mga lingkod, mga sugo at mga hinirang ng Diyos. 
Subalit walang propeta sa kasaysayan na tinatawag sa kalahatan 
sa natatanging mga titulo na ito na gaya ni Muhammad (SKP). Ang 
pagsaksi ng pananampalataya sa Islam, na sa pamamagitan nito 
ang isang tao ay makapapasok sa Islam, ay ang pagbigkas ng 
sumusunod: "Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah, at 
sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Kanyang lingkod at 
Kanyang Sugo. " 



O self-fulfilling prophecy, hulang kahit na hindi sabihin ay talagang mangyayari. 



(5t Stfukammad c5a ^ibliya 



si 



Sa katunayan ang pangungusap ding ito ay imralit limang 
beses araw-araw sa oras ng panawagan ng pagdarasal (adhdn), 
limang beses bago magsimula ang pagdarasal (iqamah), siyam na 
beses araw-araw sa pinakamababang bilang ng ipinag-uutos na 
pagdarasal, at higit na maraming beses kung ang isang Muslim ay 
nagsasagawa ng karagdagang itinatagubilin (sunnak) na mga 
pagdarasal. Ang pinakapalasak na titulo ni Propeta Muhammad 
(SKP), mula ng suguin siya hanggang sa ngayon, ay Rasululldh 
(ang Sugo ni Allah). Ang Qur'an ay nagbigay sa kanya ng titulong 
ito. Noong nabubuhay pa siya ay tinatawag siya ng ganito ng mga 
tagasunod niya. Ang makapal na koleksyon ng mga Hadith (sinabi 
ni Propeta Muhammad) ay karaniwang isinasalaysay sa ganitong 
mga kataga: "Narinig ko ang Sugo ni Allah na nagsabi...;" 
"Nagsabi ang Sugo ni Allah ..." 

"Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang 
sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa (T.4), siya'y gagawang 
makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway (T. 13)/ at 
siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa (T. 1)." 

Sa paghahambing sa mga buhay at mga misyon nina Jesus at 
Muhammad (SlaKP), magiging malinaw kaagad na sa katayuan ni 
Jesus, ipinahayag niya sa higit sa isang pagkakataon kung gaano 
siya nanlupaypay sa pagtakwil sa kanya ng mga Israelita. Hindi 
siya nagtagal upang manaig sa mga kaaway niya (maliban sa moral 
na tagumpay na isang karaniwang tagumpay ng lahat ng Propeta). 

Sa kabilang dako, wala tayong nakitang bakas ng panlulupaypay 
ni Propeta Muhammad (SKP) kahit na sa pinakamapanganib na 
mga sandal 1 ng kanyang misyon. Sa loob ng isang taon, namatay 
ang kanyang mahal at matulunging asawang si Khadijah matapos 
ang 25 taon ng kanilang matagumpay na pagsasama; ang kanyang 

■^Sa Ingles (King James Version) He shall prevail against his enemies, kaya ang 
dapat sanang salin sa Tagalog ay: Mananaig siya sa kaniyang mga kaaway. 



c5z Wubammadda ^ibliya [39 



amain na si Abu Talib na nagslibing kasangkapan sa pangangalaga 
sa kanya laban sa galit ng mga paganong Arabe ay namatay rin. 
Ang dalawang trahedyang ito ay sinamahan pa ng katotohanang 
ang kanyang mga tagasunod ay binubuo lamang ng isang maliit, 
inuusig at pinahihirapang grupo. Sa ilalim ng gayong kahirap na 
mga kalagayan, si Propeta Muhammad (SKP) ay pumuntasabayan 
ng Ta'if upang anyayahan ang mga tao na tanggapin ang Islam at 
hingin ang tulong nila sa pakikibaka niya laban sa paganismo. Siya 
ay itinakwil, kinutya at binato hanggang sa dumugo ang katawan 
niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya kailanman nanglup aypay , 
ayon sa ginamit na kataga sa Isaias (J A). "O Allah patawarin 
mo po ang aking mga kababayan sapagkat hindi nila nalalaman 
ang kanilang ginagawa," wika niya. Noong inalok sa kanya ni 
Anghel Gabriel ang pagkakataong gumanti sa pamamagitan ng 
pagwasak ng kanilang lungsod ay tumanggi siya sa pag-asang 
mula sa mga inapo ng mga masasamang taong ito ay may lilitaw 
na mga taong sasamba sa Diyos, at nagkatotoo naman! 

Matapos ang masaklap na pagpupunyaging ito, si Muhammad 
(SKP) ay naging makapangyarihan laban sa kaniyang mga 
kaaway, nagtatag ng isang matatag na komunidad ng mga 
mananampalataya na tunay na naglapat ng kahatulan sa mga 
bansa, lalo na sa mga Emperyo ng Persia at Byzantine. Maraming 
gayong bansa ang napatnubayan sa Islam samantalang ang mga 
iba naman ay dumanas ng pagkatalo. Kung gayon siya ang tunay 
na isang ilaw ng mga bansa sa buong mundo, 

"Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig 
man ang kaniyang tinig sa lansangan " (T.2). Hindi lamang sa ito 
ay isang natatanging katangian at tatak ng kagandahang-asal ni 
Propeta Muhammad (SKP), ito ay talagang isang paglalarawan sa 
kanya ng pahayag na ibinigay sa kanya. Sa mga kataga ng Qur'an: 



6i 9duhammadda ^ibliya [40 



"At magpakumbaba ka sa iyong paglalakad, at babaan mo 
ang iyong tinig: tun ay ang pinakamasagwa sa mga tinig ay 
talagang ang tinig ng asno," (Qur'an 31:19); 
"Hindi naiibigan ni Allah ang pagbigkas nang hayagan sa 
masama sa panalita, maliban sa kanya na nagawan ng 
paglabag sa katarungan...." (Qur'an 4: 148) 
"At ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan " 
Ang nag-iisang propeta na dumating matapos sabihin ang hulang 
ito (noong panahon ni Isaias) na may dalang buo at malawakang 
panuntunan ng batas ay si Propeta Muhammad (SKP) . Ang batas na 
ipinahayag sa kanya ay lumaganap sa lahat ng sulok ng daigdig, 
pati na sa maraming liblib na pulo at sa malalayong disyerto. 

Siya ay susuguin "Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang 
maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangaupo sa 
kadiliman mula sa kadiliman" (T. 7). Mar ami sa mga sumalungat 
sa katotohanan at masaklap na kumalaban kay Propeta Muhammad 
(SKP) ay napabilang sa mga pinakamatapat na mananampalataya. 
Ang pagkabulag nila sa katotohanan ay nalunasan. Ang mga 
namumuhay sa kadiliman ng isang makasalanang pamumuhay ay 
pumunta sa liwanag ng katotohanan na nalubos sa pamamagitan 
ng misyon ni Propeta Muhammad (SKP). 

Hindi kataka-takang ang Qur'an ay naglalarawan sa sarili nito 
na nuratn mubina o malinaw na liwanag. Sa paglalarawan ng 
Qur'an (14: 1), nagwika si Allah kay Propeta Muhammad (SKP): 
"Alif. Lam. Ra\ Isang Aklat na Aming ibinaba sa iyo upang 
hanguin mo ang mga tao mula sa mga kadiliman patungo sa 
liwanag, ayon sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon, 
papunta sa Daan ng Makapangyarihan, Kapuri-puri," 
Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ibibigay sa iba (T.8). 
Ang pinakadakilang kaluwalhatian na matatanggap ng isang tao 



<5i 9nuhammaddn ^ibliya \ 41 



nrnla sa Diyos ay ang mapagkatiwalaan bilang Kanyang sugo sa 
sangkatauhan at tumanggap ng Kanyang maluwalhating Pahayag. 
Hindi lamang sa natupad ito kay Muhammad (SKP), ito ay bukod- 
tanging pumapatungkol sa kanya bilang siyang hulingsugoat 
propeta ng Diyos. Tunay na ang kaluwalhatian ng Diyos 
(pagpapahayag na mga kasulatan) ay hindi ibinigay at hindi 
ibibigay sa ibang propeta pagkatapos ni Muhammad (SKP) 
yayamang siya ang "pangwakas" sa lahat ng mga Propeta. May 
1400 taon na ang nakaraan mula ng isinugo si Propeta Muhammad 
(SKP) at ipinahayag sa kanya ang Banal na Qur'an. Subalit wala 
tayong narinig na may isang tunay na propetang lumitaw na ang . 
kalakhan at impluwensiya sa sangkatauhan ay maihahambing sa 
gaya nina Moises, Jesus at Muhammad (SlaKP). Wala rin tayong 
narinig na may isa pang kaluwalhatian pagkatapos ng Qur'an o 
isang banal na aklat na nakaimpluwensiya sa tao sa gayong antas. 

"Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng 
kapurihin niya na mula sa wakas nglupa..." (T. 10). Ang isang 
bagong awit ay maaaring tumutukoy sa isang bagong kasulatan sa 
wikang iba pa sa wika ng mga kasulatan ng mga Israelita. Ang 
pakahulugang ito ay tila naaayon sa lalong malinaw na 
pagkabanggit ng isang magsasalita sa mga tao (pati na sa mga 
Israelita) sa "another tongue" 7 (ibang wika) (Isaias 28: 11). 

Ang paliwanag na ito ay waring naaangkop nang malapit sa 
ikalawang bahagi ng mismong talata (Isaias 42: 16) na tumutukoy 
sa pagpupuri sa Diyos mula sa wakas ng lupa. Sa Islam lamang 

^"iba't ibang wika" ang pagjcakasalin sa BibliyangTagalogngunit sa King James 
Version ang pagkakasalin nito ay "another tongue ' (ibang wika) at sa Revised 
Standard Version naman ay "alien tongue" (dayuhang wika). Lumalabas na ang 
pagkakasalin sa Bibliyang Tagalog ay mali sapagkat ang ibig sabihin ng "iba't ibang 
wika" ay "different (various) languages." Kaya malinaw na ang sasabtainngtaang 
iyon ay isang wikang iba sa Hebreo. 



6i Sfluhammad (5a ^Bibkya 



natin matatagpuan na natupad ang hulang ito nang may kahanga- 
hangang katumpakan. Sa lahat ng sulok ng daigdig, limang beses 
araw-araw, ay "inaawit" ang pagpupuri sa Diyos at sa Kanyang 
huling Sugo na si Muhammad (SAS) mula sa mga tore ng daan- 
daang libo, o baka milyon pa, na moske sa buong mundo. Dagdag 
pa rito, ang madalas na papuri sa Diyos at kay Muhammad (SKP) 
ng mga tapat na Muslim ay isinasagawa araw-araw. Bahagi nga rin 
ng limang obligadong pagdarasal araw-araw na isama ang papuri 
kina Abraham at sa mga inapo nito, at kay Muhammad (SKP) at 
sa mga inapo niya. Kilala ito sa tawag na as-SaldtuI Ibrahim iyah. 

Ang taong darating ay may kaugnayan sa mga Arabe, at lalo na 
sa mga inapo ni Ismael (na naninirahan sa Makkah at sa karatig- 
pook nito). Ang talata 1 1 ng ika-42 kabanata ng Isaias ay tandisang 
hindi nag-iiwan ng maipagdududa hinggil sa pagkakakilanlan ng 
propeta. 

"Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan 
niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar (Kedar sa Ingles): 
magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa 
taluktok ng mga bundok." 

Ayon sa Aklat ng Genesis, si Kedar ay ang ikalawang anak ni 
Ismael (Gen. 25:13). Ang pinakakilalang propeta na nagmula sa 
mga inapo ni Ismael ay si Muhammad (SKP). Ang kanyang mga 
kaaway (na mula sa kanyang lipi!), nainiligawng kanilang mga 
pinuno o ng mga makapangyarihang tao (gaya ng paglalarawan sa 
Isaias 21: 17) ay yumakap bandang huli sa Islam at niyakap din 
sila ng Islam. Tunay na may katwiran sila na "Mangaglakas ng 
kanilang tinig," na "magsiawit" ng papuri sa Diyos, at 
"magsihiyaw sila mula sa taluktok ng mga bundok." Hindi 
kaya posibleng iyon ay pagtukoy sa pagsigaw ng: 



"Bilang pagtugon sa lyong panawagan, o Allah, bilang 
pagtugon sa lyong panawagan; bilang pagtugon sa lyong 
panawagan, wala Rang katambal, bilang pagtugon sa lyong 
panawagan. Tunay na ang papuri at ang pagbibiyaya ay ukol 
sa Iyo at ang paghahari; wala Rang katambal " 
Ang "pagsigaw" na ito ay "inaawit" taon-taon ng maraming 
Muslim mula sa iba't ibang dako ng mundo sa Bundok ng Arafat 
bilang bahagi ng taunang seremonya ng hajj (pilgimage). 

Ang ika-42 kabanata ng Isaiah ay tunay na kabigha-bighani. Ito 
ay hindi isang pahapyaw o di-maliwanag na pagtukoy sa lingkod 
at sugong iyon ng Diyos na darating pagkalipas ng mga siglo. Sa 
halip ito ay isang masaklaw na balangkas ng paglalarawan na 
naaangkop lamang kay Propeta Muhammad (SKP) at wala nang iba 
pa. Higit sa lahat, ang kabanata ay nag-uugnay sa paglalarawang 
ito kay Kedar na anak ni Ismael, at wala nang ibang inapo si Ismael 
na aakma sa mga paglalarawang ito kundi si Muhammad (SKP). 

Si Doctor Jamal Badawi, ang may-akda ng aklat na ito, 
Muhammad in the Bible, ay isang Assistant Professor ng Business 
Management sa St. Mary's University, Halifax, Canada. 



